HUKUNCIN 
RINA FARIN GASHI. 


v Rina gemu, ba canza halittar Allah bane, Sunnah ce da Addinin musulunci 
yazo da shi. 

v Ana rina gemu da Lalle ko Katam, ko dukkan biyun idan ana son rini mai 
duhun baki. 

v Rina gemu da bakin lalle zalla sai in mutum yana da dalili mai karfi 
(kwaukwaran dalili). 

v Shari'ar da aka duba aka ba Jami'in tsaro uzurin aske gemu tafi zama dalilin 
da zai sa a rina gemu da bakin lalle. 

v Rina gemu launin baki ba tare da wani dalili ba, makaruhi ne. Ba zai taba zama 
haramun ba, matukar ba a yishi da nufin yaudara ko cuwa-cuwa ba! 


TaTTaeawae Bicie: 


Bwa Baga Maans 


Bismilldhir Rahmanir Rahim. 
Wassalatu was salam, ala Rasulillah (SAW). 


Gemu/Geme shine gashin al'ada da yake fitowa a fuskar da namiji. Gemu 
ya hada da dukkan kasumba. 


Galibin launin gemu baki ne kuma yana fitowa ne a lokacin da yaro ya 
balaga (Shekara 15 zuwa 20). 


Barin gemu a fuska Sunna ce ta Annabi Muhammadu (SAW). Musulmai 
suna barin gemu ne saboda koyi da Sunnah. 


Farin gashi shi ake kira furfura! Furfura alamar tsŭfa ce ga wanda yake da 
yawan shekaru. Allah Mai girma da daukaka Yace: 


Aki ya Ja E bai aa wa lya JAH $ Ake A AÉ ik AJIAN 


~ a or 7 
ufe p 


gi? -t PE, = BA A z a KWA a á 
ot% KA AI 3 | i 5 3 pi G | A z WA RA b 
4 F- Ta HI = $ T 3 ê 949 
Allah ne Ya halitta ku daga rauni (na ruwan ma'aurata), 
sa'an nan Ya sanya wani karfi (na balaga)a bayan wani rauni (na yarinta), 


sa'an nan Ya sanya wani rauni da furfura (na tsŭfa) a bayan wani karfi (na samartaka), 


Allah na halitta abin da Ya so, kuma Shi ne Mai ilmi, Mai ikon yi. (30:54) 


Idan mun lura da wannan aya, mutum yana rayuwa ne daga raunin 
yãrinta zuwa raunin tsufa, a tsakaninsu akwai karfi biyu -na balaga da na 
samartaka. Idan ba'a samu tangarda ba (at normal stages of growth), 
mutum baya yin furfura har sai idan ya tsŭfa! 


Ba a taba samun furfura a gashin wani mutum mai shekaru tsakanin 
raunin yarinta zuwa farkon karfin balaga ba! Wannan sai a ranar kiyama: 


Z s a LE te ajo izo. 
kad Oi Jas Ggs 


Tsakanin Shekarun karfin balaga zuwa shekarun karfin samartaka, dalilai 
kan jăwo ma mutum (unwanted) furfura! Kadan daga ciki: 


1. Tunãni: 
Irin tunãnin nan mai janyo hawanzjini yana janyo furfura! Tararradi 
(tunãnin me zai je ya dawo) yana janyo furfura. A wannan bigiren, 
yawan tsoron Allah da tunãnin gobe kiyama yana sanya gashin 
mutum ya fara canzawa (Furfura). 


Dalili abin dogara, ya zo a cikin hadisi: 

Abubakar (R.A) yace: Ya Manzon Allah kayi furfura (furfura ta fito 
maka). Sai Manzon Allah (S.A.W) yace: Sun sanya mini furfura - 
Suratul Hud, da Waki'ah, da Mursalat, da Amma Yatasã’alŭn, da 
Izash-Shamsu kuwwirat. (Tirmizi ya rawaito) 


2. Rashin kwanciyar Hankali: 
Dan jin dadin duniya bai wuce na abõkiyar zama sãlaha ba! Mace 
mai fitina tana janyo ma mutum furfura. 
An ce Annabi (S.A.W), cikin addu'a tasa, yana neman tsari da matar 
da (fitinarta) kan janyo wa mutum early furfura. 


JÚ áis l ca A A q oe (399 A) "elel" G ahb gai 


NG iag ai Ji py EARE 
TEA O i gY 3 
5) cgl aiy gg ie Su Jali bas Gie E DS Ju Es 


E AA AE pE IA E 


3. Firgita: 
Duk da cewa ba a danganta samun labarin daga Manzon Allah ba, 
A lokacin da Annabi Isa, (bi iznillah) ya rayar da Sam bn Nuh, firgitar 
tsammanin tashin kiyama ya sanya masa furfura! 
Ba abin mamaki bane ka samu mafi yawan mutanen da bama- 
bamai ke yawan firgitar dasu suna da furfura. 


4. Wahala: 
Masana sun lura cewa aikin wahala tare da rashin samun 
supplements yana janyo furfura. A karkashin wannan batu, masana 
sun ambaci yawan Jima'i (sex). Duk Jima'in da ya wahalar, aka samu 
jin dadi over, zai haifar da furfura ko ya kara yawanta bayan kwana 
bakwai. 

5. Gado: 
Duk da cewa maganar bata da karfi, wassu sun ce ana gadon saurin 
yin furfura. Wannan ba zai rasa tasirin probability range na tsawon 
rayuwar da Allah (S.W.A) Ya yanka ma wata alumma ba — Sittina 
au sab'un. 


Dan ANAN nan E aaa NG Ah 
Toh, idan mun fahimci cewar akwai furfura da kanyi ma mutum shigar 
sauri, (kamar yanda a wani kauli Sahabbai (R.A) suka ce wa Manzon Allah 
(S.A.W): Furfura ta yi maka gaggawa, sai yace: Sun sanya mini furfura - 
Suratul Hud, da Waki'a, da Mursalat, da Amma Yatasa'alin, da Izash- 
Shamsu kuwwirat), Me ya halatta ga wanda furfura tayi masa shigar sauri 
ya aikata? 


Saurayin da furfura tayi masa shigar sauri ya samu ya canza launinta 
kamar yadda akayi umarni. Saurayi anan shine matashi, ko wanda ya 
balaga shekara arba'in zuwa farkon “arzalil umur”. 


Mafi yawan samari suna bukatar canza furfura ya zuwa baki (asali) 
saboda wasu dalilai kamar haka: 


1. Gudun Tsangwama: Sau dayawa abokai (hausawa a sani na) kan 
tsangwami abokinsu wanda furfura tayi masa shigar sauri. 
(Tsangwama da sunan wasa) 


2. Gudun Raini: Ana tsammanin rashin karfi a tattare da mai farin 
gemu. Wani lokaci har ayi tsammanin mai-bara ne (dan maula). 


Duk da cewa furfura da suka bayyana a gemun Annabi (SAW), da kayinsa, 
ba su wuce goma sha hudu ba, an rawaito cewa yana rina gemunsa da 
lalle da Katam. 


Menene hukuncin rina gemu ko gashin kai da bakin lalle? 


Ba zai yiwu a yanke hukunci kai tsaye ba, a cikin wannan bincike! Zan 
fayyace bayani, dalla-dalla, har sai mai karatu ya fahimci hukunci na 
adalci da malamai suka yanke akan rina gemu da bakin lalle. 


Idan anyi maganar rinin gashi da bakin lalle, Hadisai biyu ne ake dubawa 
a jingina a jikinsu! Hadisi na farko- A lokacin da aka bude Makka (aka ci 
Makka da yaki), An zo da Abŭ-kuhãfa (Mahaifin Abubakar Siddik (R.A)) 
wajen Annabi (S.A.W). A lokacin da aka zo dashi, ya cika da furfura kamar 
kayin ciyawar tsintsiyar hure (Sagama) 











A lokacin da Annabi (SAW) ya ga furfurar Abŭ-kuhãfa sai yace; “(Ku je) ku 
rina masa wannan furfurar da wani abu “bãcin baki”. 


Wannan kalma ta “bacin baki” (wato banda baki, ko ku nisanci baki), ita 
ta sanya malamai sabani wajen yanke hukuncin rinin gashi da bakin lalle. 
Dalili, babu tabbacin fitowar kalmar “bacin baki” daga bakin Annabi 
(S.A.W). 


A Sahihul Muslim; ruwaya biyu sahihai -Ta farko babu hanin na rini da 
baki, Ta biyu akwai. (Muslim: 2102) 


ak dey af Je ey e l yi WA raka g aai Ji apk oe 
laill ie ando daha erill ale sla : of cadlas GG kang ale Ò ho 
JG A |ia lani WA WA al 4) yai ya JU aaa J 7) 


Y JG Salaa id al AY ed iaj JW pen 


Ya mai karatu! Wane hadisin kake ganin ya kamata a dauka? Idan ka zabi 
rini da baki kuma Allah Ya sani hanin shi ne doka a wurinsSa fa. Saboda 
haka mafi yawan malamai suka tafi akan barin rini da baki (to be at the 
safer side). 


To amma ta iya yiwuwa rini da bakin ba hani bane (hadisin farko). Kuma 
akwai yiwuwar mutum yana matukar bukatar yin rini da bakin, yaya zaka 
hana masa abinda ba a hana masa ba? 


> Alal misãli, wani aboki ya taba bani labarin cewa matarsa bata son 
furfurar gemunsa, tana matukar son rininsa da baki idan zai yarda. 
Shin ka san wannan zai iya rage sõyayya ya kara akan abinda zai 
raba aure? 


Ka kaddara kai saurayi ne mai bakin gashi sai furfura tayi wa matarka 
sauri. Da yawa sai sun nemi wani dalili na rabuwa da wannan matar, a 
dalilin (early) furfura kawai. ko su tsane ta, suy ta mata wulakanci. 


6 


Saboda haka akwai bukatar duba wannan mas'ala ta rini da bakin lalle. 
Kar kace ba za ka rina gemenka ba, “la da'ata li mahalukin fi ma’asiyatil 
Haliki” ka je matarka ta sake ka! 


Wani hanzari ba gudu ba! 
Dya Wi ad elg aale Àl do Jaan) Amel yap ge slo L 
SH al d ae A by leh oy as ai Aas Slasa 
WA) Aa oy gan d) otin (Ale) iG A aing gaji) 
(gdl Bana shul mil ai kili lawana |) JW ai 


Da yawan Sahabbai (R.A) suna yin rinin gashi da baki, har ma an jingina 
wani sanadi ga Umar dan Khaddabi (R.A) yace: Kuyi lalle da baki, rini da 
baki yana bawa mata nishadi (su ga miji yanda suke so), Yana ba enemy 
tsoro (a filin yaki, sai su ganku zaratan samari). 


Usman bn Affan, an rawaito yana lalle da baki. Aliyu bn Abiy dalib (R.A), 
yace: kuyi lalle da baki, yana sanya abokan gaba suji shakkarku, kuma 
yana sa dankon zumunci a tsakaninku da matanku. 


o À e SI odi (hah Gagad I)) a o- AA hi ol e olg 
Lah lis Kle" JU af as A abg db gf o de oe tal ye ar 
"Sde Si asig lae] go 3 Gasal D aga 
Shugabannin Samarin gidan Aljannah -Hasan da Imam Hussain (R.A), an 
rawaito suna lalle da baki. Sa'ad bn Abiy Wakkas, Amru bn As, Al-Mughira 


bn Shu'uba, Jarir bn Abdullahi, Ukbah bn Amir, duka Allah Ya yarda dasu, 
suna rina gemu (da kayi) da bakin rini. 


Kalu bale! 


Manyan malamai suka ce akwai yiwuwar masu rini da baki (a wannan 
zamani namu) suyi ha'inci da cuwa-cuwa -suyi yaudara a wajen 
kasuwanci ko auratayya! Haramun ne rini da baki a wannan layin. 


(Le Gah? AA Oya) 


Makaruhi ne (ba a so) ayi rinin furfura da zallar baki a mazhabar Malikiyya 
da Hanabila. Sashen Shafi'iyya sunce makaruhi ne, sashensu sun 
haramta. 


Hadisi na biyu da malamai suke ganin yana tsawatarwa game darini da 
bakin lalle yana cewa: 





Za a samu wassu mutãne a karshen zamani (karshen duniya) masu yin 
rini da (abin rini) baki, kamar bezar tattabara, (wadannan mutanen, a 
lahira) ko kamshin Aljannah ba za su sheka ba! 


(Abu-Dawud 4212, Nisa'i 5075) 
la (ed aldh ali aal S ode Sali lig MIA 
i EA o d a JAPAN oye agd U g3 aa S Lijo" 
E AA Na aa ah 
Y coll gl agin jaen Ja AI gag Ds Y nahi IA 


8 


oH g JW WS JU agal rakasa beli Oa hat aka) 
K L iking "eA gd Ai aé OS opa (adl palo) 
SIU akadi ael O, "iagi (s3 aiå)) ig Al an iN 
KI ai inana de h e aldh Sana) de l i iyah Iia g 

mole gi ol h Je LS- 


Allah Ya datar damu, ya kai dan-uwa! Bincikena game da wannan hadisi, 
yana nuni ne da mutanen wannan zãmani (FootBallers and Musicians) 
masu dyeing kansu su tsefe gashin ya tsaya kamar bezar tattabara 
(tail/wings of exotic peageon), Ba za suji kamshin Aljanna ba! 


Kayi nazarin wadannan hutona na kasa: 





Rinin gemu ko gashi da lallen kamfani ba lefi ba ne, amma abinda yafi 
dacewa ayi rini dasu, sune lalle na gargajiya da Katam. Li kaulihi (S.A.W): 


A 


" za jis ÉJI a) 4 êri ER: o | NIN 


Shi Katam, wata bishiya ce da ta shahara a kasar Yemen, ganyenta yana 
kusaci da na zaitun, garin ganyenta yana bada rini launin mataccen jini 
(coffee colour) musamman idan an gauraya da lalle (Al-Hina). 


as 2 
Ganyen Bishiyar Katam” 





10 


Shi Abubakar Siddik (R.A), yana rina gemunsa ne da hadadden garin lalle 
da Katam, Sai rininsa ya bada kala mai glowing - coffee colour! 


RININ FURFURAR (GASHIN) DATTAWA. 


Rini da baki ai sai samari! Dattijo dan shekara tamanin idan yayi rini da 
baki ai sai jikanunsa suyi masa dariya, suce baya son mutuwa. 


Rinin furfurar (gashin) dattawa sai ayi da lalle, in an samu katam ko wani 
sinadari da za'a hada da lalle ya bada dark-brown rinin zai bada kala! 


Yana da kyau ko dattijo ya isa arzalil-umur, Jikanninsa suna rina masa 
furfurarsa, bayan sun masa kwalliya. Shi Abu-kuhafa ma, a matakin 
arzalil-umur aka bada umarnin ayi masa rinin furfura, tunda ba shi aka 
umarta da yin rinin ba! (A rina masa aka ce, -mãta a wani kauli). 


Aske gemu da yin kwal-kobo kullun ga dan shekara sittin saboda kyamar 
farin gashi, ko tara gashi (Farfesa Soyi-naka style) koyi ne da Yahudawa. 


agel ÓI" ei ka ad JG JG as aapa af oS 
(ade gin) IA Ogia YAI 


Daga Abu Huraira (R.A) yace: Annabi (S.A.W) yace: Tabbas sù Yahudãwa 
da Nasara ba sa rina furfurarsu, ku saba musu (dress your hair differently) 


Sanko (baldness) halitta ne, amma aske wani gefen kayi a bar wani gefe 
(aske sashe abar wani sashe) haramun ne! Manzon Allah (S.A.W) ya ga 
wani saurayi yayi askin gayu, ya aske wani gefe na gashin kayinsa ya bar 
wani gefe, sai yace: 


11 


GAS 15 si Aa 
Ku aske gashin kayinku duka, ko ku barshi duka (bai daya, idan kunyi 
sõsaye). (Musnad Ahmad: 5615) 


Dashen gashi a wurin sanko (Hair transplant surgery) ba ya rasa nasaba 
da tadlisi. Duk aikin da niyyarsa a zuciya don ayi yaudara ne ko cuwa- 
cuwa, haramun ne. 


CAN -a i 
à N 
\ UN — 


> Wani mutum mai sanko daga cikin mutane ukun da Allah (SWA) 
Ya Jarraba. Mala'ika, cikin siffar mutum, ya je wurinsa. Cikin hira, 
ya tambayeshi abinda yafi so. Mai sanko yace ba abinda yafi so 
kamar Allah Ya bashi gashi don ya fita daga irin tsangwamar da 
mutane suke yi masa. Mala'ika ya shafa shi, sai gashi ya fito masa 
maya-maya. Ya tambayeshi kiwon da yake so, yace Saniya, sai aka 
bashi saniya mai ciki akayi masa addu'ar albarka. 
Bayan shekaru, garke ya tumbatsa, sai wannan Mala'ikan ya 
dawo masa a siffar matafiyi ya nemi taimako. Mai garken shanu 
ya hana ko da yar-maraka! Mala'ika yace wai shin ba kaine 
talakannan mai sanko ba, Allah Ya maka goma na arziki? Mai 
garken shanu yace ba ni bane! Ni wadannan shanu gadon gado 
ne. e he! 
Mala'ika yace to in karya kake Allah Ya maida kai gidan jiya (yanda 
kake talaka mai sanko). Shikenan, sankon jauro ya dawo shanu 
suka kare! 


12 


A shirin kasasulaja'ibi fil kuran 23, mai sankon sai da yaje neman 
auren wata budurwa tace: Ni? In auri mai sanko! 

Bata ce Allah Ya sauwaka ba, kuma sai da ya aureta da ya zama 
Jauro. Amma fa wannan mai sankon ba fillo bane, mutumin 
Banu-Isra'ila ne kamar yanda Annabi (S.A.W) ya bada labari. 


Anan zan dan dakata in ji daga gareku. Allah (S.W.A) Ya datar damu akan 
abinda yake shine dai-dai. Wassalam Alaikum! 


REFERENCES: 


2. (islamic-fatwa.com)(1019 si) s s) 399) cUl Jari aSa o iae pill (6 giil) AS 





3. (video) Idi imo S> 


4. Early baldness higher heart disease risk factor than obesity, says stud 





5. kasasul aja'ibi fil kuran 23 


6. 





13 


